Ei O 


ye 


GWIALEN FEDW 
FY MAM. 


—rrtr ro ir 

PAN byddai euogrwydd cydwybod 
Bron llethu fy enaid i'r llawr, , 

Âr ol im) gyflawni rhyw bechod, 
Gyfrifwn bryd hyny yn fawr; 

Fe dreiglai y dagrau tryloewon, 
Nid ofnaf ddywedyd paham, 

'Reedd cwmwl ar wyneb mor dirion— 

. Ond ofn “* gwialen fedw fy mam ? 


Wrth ddyfod o'r ysgol:ar redeg, 
Llawn awydd fod gartref mewn pryd, 
Tarawai fy nhroed wrth ryw gareg, 
A syrthiwn i'r baw ar fy hyd ! 
Awn yna ìi dai: fy nghydnabod, 
I draethu fy'm cyni a'm cam, 
A'm harswyd rhag oín cael fy ngosod 
Dan bwys “gwialen fedw fy mam.” 


Pan gâwn ì y fraint,ì gyd-fwyta 
— Ar unwaith â nhad wrth y bwrdd, 
Achoswn ryw, ddamŵain ysmala, 
'AC yna mi redwn i ffwrdd ; 
Fe waeddai fy nlïad arnaf, Aros, 
Gan addiw amddiffyn fy ngham, 








Ond dia oedd lawer mwy idau 
O ífordd “ Pe wialen fedw.fy,mam.” 


Bwriedais rai cannoedd o weithiau 
Ei thaflu î ganol y tân, 
Ond er fy holl gywrain gynlluniau, 
Mi fethais-ei ehyrhaeddyn Iân ; 
Gosodŵn y gadair yn hwylus 
I gyrhaedd fy nôd 'yn ddinam, 
Ond ofer fu'm' triciau direidus 
I ddwyn“ 'gŵialen fedw fy. mam,” 


Pan fyddai: cyfoedion yn-ceisio 


Fy-hudo'i wneuthur rhyw ddrwg, 


A minau bron iawn a chydsynio, 
Rhag ofn: i:mi dynu eu gwg, 

Fe redai fy. meddwlyn sydyn: 
At gerydd:cyn rhoddi y llam, 

Ac felly; gwrthodwn eu dilyn 
Rhag.ofn.“* gwialen fedw fy mam. 


Wel, têgwch yn wìr ydyw canmol 
Pol) moddion arferwyd er llês, . 
Mi daflaf o'r neilldu yn hollol 
Bob rhagfarn, a deuaf yn nes, 


Can's teimlo mae f” enaid ryw awydd 


Rhoi moliant i bob moddion am 
Fy nghadw ar lwydrau dyledswydd, 


Fel gwnaeth “gwialen fedw fy mam.” 


—— a 


d 


HIGLAND .MARY. 








GAN DANTEL DDU 


O GEREDIGION, 7. 


CYFIEITHAD O WAITH ROBERT BURNS. 


Cmwr fryniau glwys a c]ioed, o gylch 
Hoff' gastell glân Montgomn FI 


Yn hardd bo'eh gwawr, y am 


bo'eh dail, 
Mewn glendid yn rhagori: 
Byth. yno” hn gynta” Gr a haf, 
Ac yno n ôla'n cwenu; 
Can' syno'r ymadaw ais'i 
A'm hanwyl, hanyyl Fari, 


Mor hardd ocdd clog y fedwen lâs, 
A blodau'r drairimor wynion, 


| 











4 


Pan add eu-cudd y gwasgwn i Ô 
FE angy les at fy nghalon ;— | 

Yr oriau'n bêr aent, dros y 'bardd, | 
A'r un ag oeddyn hoffi, — 

'Can's hoff'i mi fel bywyd oedd 
Fy anwyl, anwyl Fari. 


Trwy lawer llw, a'n breichiau'n nghlo, 
Bu dyner ein gwahaniad, 

Gan addunedu mynych gwrdd, 
Torasozn ein cofleidiad ,— 

Ond Oh! rwyg angau, deifio wnaeth > 
Fy rhosyn hardd—fy Hli, | 

Gwyrdd yw'r dywarchen, oer yw'r clai 
Sy'n cloi fy anwyl Fari. 


Ow ! gwelw yw'r gwefusau per, 
Mor swynol cawn gusanu ;. 

A chwedi cauad arnynt byth 
Mae'r llygaid oedd mor Jlongu ; 

Mae'n llwch a lludw'r galon ln 

Mor dyner fu'n fy pgharu,— i 

Ond yn fy nghof a'm serch caiff (yw. 

Fy ao ; anwyl Early y'gmyr 


